^amchunqin. 

Mánaðarrit til stuðnings IcirJcju og Icristindómi íslendinga. 
orftð út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 


IÍITST.JÓRI JÓN BJMtNASON. 


16. árg. 


WINNIPEG, APRÍL 1901. 


Nr. 


Páskasálmr 

eftir séra Valdbmar Briem, út af Matt. 28, 11—15. 

(Lag: Sólin upp runnin er.) 

1. Nú hljómar fjörðum frá 
til fjalladala, 

og hátt berst hljómr sá 
til himinsala : 

að drottinn vor frá dauðanum sé genginn, 
guðs fólk úr fjötrum leyst, 
þess frelsi endrreist 
og friðr fenginn. 

2 . Hans gröf var gengið frá 
með grimmum huga, 

og innsigli sett á, 

sem átti’ að duga; 

og varðmenn gæta grafarinnar skyldu. 

Að sveinar herra sinn 
þá segðu upprisinn 
menn varna vildu. 

3. Með bjargi byrgð var J;ró.— 
þá birtist undr : 

á bjargið bjarma sló,— 
það brast í sundr ; 
og Jesús reis í dýrð á páskadegi. 
það skelfdust varðmenn við, 







og varöhalds-innsigliö 
þaö afl stóöst eigi. 

4. Með vélum var þaö reynt, 
að vítt ei fœri, 

svo ætíð öllum leynt 
um aldir væri. 

En þetta vélaráð sem önnur riftist; 
því hann, sem klettinn klauf, 
hann klœkjanetiö rauf ; 
það sundr sviftist. 

5. þaö út barst öll um lönd 
meö einum rómi 

og hljómar strönd frá strönd 
ineö sterkuin hljóini. 

Sá boöskapr nú berst um heimsbyggð alla; 
já, hátt berst hljómrinn, 
að Iiann sé upprisinn, 
til himins halla. 


T 

Ut í heiininn. 


Svo sem alkunnugt er upp ólst Jesús Kristr í smábœnum 
Nazaret í Galíleu-héraði. Og birtist í því speki guðlegrar for- 
sjónar. því að enginn annar blettr á jarðríki var eins vel 
lagaðr til þess að vera œskustöð hans eins og einmitt sá litli 
bœr. Heföi forfeðr vorir gefið bœnum nafn, íslenzkt nafn, þá 
hefði þeir mjög sennilega kallað hann í Skál. því bœrinn 
stendr og stóð frá upphafi í hringmyndaðri hvylft, sem öllum 
megin var umkringd af fjöllum eða hálendi; og sumsstaðar 
náðu hús bœjarins upp undir skálarbrúnina. Og af því að 
landslagið á þessum stað er þannig, var bœrinn svo einkenni- 
lega afskekktr og svo að kalla út úr heiminum. Hann sést 
hvergi að. Ur hverri átt sem menn koma, er hann með öllu 
hulinn þangað til algjörlega er inn í hann komið. Fyrir þessa 
sök ríkti þar friðr og ró. þetta hlaut að hafa þýðing fyrir 
sálailíf Jesú á barnsaldrinum. Jtað hefir skiljanlega átt sinn 
J?átt í því, að uppeldi hans leiddist svo dásamlega út eins og 



10 


fram kom í reyndinni. þaö studdi aö því, aö honum seinna 
varö svo eiginlegt, aö lifa einn með hinum himneska föður 
sínum, verandi í heiminum og þó eins og ekki í heiminum. 
En í annan stað er vert að merkja sér ]?að, að þegar komið er 
upp á skálarbrúnina sunnan við bœinn Nazaret, þá er þar 
útsýni mikið. Aðal-láglendið í landinu helga, Esdraelon- 
sléttan, tekr við þar örskammt frá og nær yfir landið þvert frá 
Miðjarðarhafi í vestri og allt austr að ánni Jórdan. Vestr við 
haf ber fjallið Karmel við himin, og í austri og suðaustri 
fjallið Tabor, Gilbóa-fjöll og enn fleiri stór-frægar sögustöðvar, 
sem minna á ýmsa, ákaflega marga, afar þýðingarmikla at- 
burði á garnla testamentis tíðinni fyrir mörgum öldum. En 
Samaríu-fjalllendi girðir sléttuna að sunnan og myndar þar 
takmörk sjóndeildarhringsins. þarna — á þessu láglendi í 
Galíleu-héraði sunnanverðu —• var alfaravegr heiðingjanna, er 
þeir fóru um landið helga, hvort sem þeir komu að austan eða 
vestan, í hvaða erindi sem þeir komu. Frá fjallhryggnum 
sunnan megin við Nazaret blasti þetta fagra og frjósama 
landspláss við, alsett blómlegum byggðum og borgum. Á því 
svæði stóð Gyðingaþjóðin þar heima fyrir við upphaf nýja 
testamentis tíðarinnar í lang-mestu og nánustu sambandi við 
hið heiðna menntalíf rómverska heimsríkisins. Líka þetta ein- 
kennilega við Nazaret hafði alveg vafalaust þýðing fyrir Jesúm 
á œskuárum hans. Úr einverunni var honum allt af öðru 
hverju fvrir þessa sök bent út í heiminn. Mátulega nálægr 
heimslfiiiiu fyrir utan til þess að sjá öll þess skuggaskifti og 
geislabrot, baráttu þess og ókyrrð. En í annan stað nógu 
mikið fyrir utan það til þess að geta á eðlilegan hátt þroskazt 
til sjálfstœðrar, kyrrlátrar, guðrœkilegrar lífsskoðunar. 

Hér er æfinleg bending frá guði til allra, sem eru að 
hugsa um uppeldi barna, að lífsnauðsyn sé, að uppeldinu sé 
hagað svo, að sálir barnanna hvorki kafni í heimslífinu, né 
heldr sökkvi sér svo djúpt niðr í hugsanir einverunnar, að þau 
verði algjörlega út úr heiminum. þetta kemr líka ágætlega 
heim við bœn Jesú fyrir lærisveinum sínum, sem hann bar 
fram fyrir föður sinn á himnum rétt áðr en hann gekk út í 
píslardauðann : ,,Ekki bið eg, að þú takir þá burt úr heimin- 
um, heldr að þú verndir þá fyrir illu. “ 



20 


Tólf ára gamall er Jes.'.á, j-vgar hann feröast meö íóstr- 
fööur sínum og móður sinni suðr til Jerúsalem til páskahátíð- 
arhaldsins þar. Og í fyrsta sinn á æfi sinni kemr hann þá svo 
að kalla út í heiminn. En að hann hafi oft áðr úr hinu af- 
skekkta œsku-aðsetri sínu í Nazaret hugsað út í heiminn, tneð 
heilagri lífsþrá mœnt í anda út fyrir hinn þrönga sjóndeildar- 
hnng, er hann þar hafði umhverfis sig, það má telja alveg 
víst. Hann hefði ekki haft sannarlegt manneðli, ef sú þrá 
hefði ekki gjört vart við sig í sálu hans. Sú þrá er sjálfsögð 
öllum mönnum í œsku, sem á réttan og eðlilegan hátt hafa 
verið upp aldir. 

,,Undrandi stari’ eg ár og síð 
upp yfir fjöllin háu. “ 

þannig byrjar eitt ljómanda kvæði eftir eitt af stórskáldum 
heimsins á öldinni sem leið, kvæði, sem hvílir á hinum göf- 
uga grundvelli kristinnar trúar og lagt er í munn ungurn 
manni, er enn sat heima í fásinninu og þráði út í lífið. Hann 
rennir grun í, að eitthvað mikið sé til fyrir sig álengdar, 
hinum megin við fjöllin, sem takmörkuðu sjóndeildarhring 
hans, fyrir utan sjónarsvið œskuáranna. En hvað það muni 
vera—það veit hann ekki enn. Seinna í kvæðinu stendr 
þetta : 

,,Hann, sem langaði’ í átján ár 
upp yfir fjöllin háu, 
en veit honum er sá vegr of hár, 
verðr minni hvert líðanda’ ár. “ 

Og enn fremr : 

,,Mun eg þá aldrei, aldrei ná 
upp yfir fjöllin háu ? 

En hamraveggrinn hái þá 
hræða mig, svo eg hverfi frá, 
og loksins, þó leið sé töfin, 
lykja inig inni’ eins og gröfin?“ 

Og loks þetta: 

,,Eg veit, að einn leiðir alla hátt 
upp yfir fjöllin háu. 

Og má ske’ er nú hurð þín í hálfa gátt, 
herra minn guð ! — þar á enginn bágt. 

Læs þó enn ljóssins heima. 

Lof mér um stund að dreyma. “ 



21 


Flest, ef ekki allt það, sem hér er til fœrt úr hinu fagra 
kvæði, getr heimfœrzt upp á Jesúm, meöan hann enn beið á 
hinu afskekkta œsku-aðsetri sínu í Nazaret og hafði ekki neitt 
séð af heiminum fyrir utan nema það, sem birtist honum á- 
lengdar, er hann mœndi út í sjóndeildarhringinn hinum megin 
við fjallgirðinguna fyrir sunnan bœinn. Og þó stefndi helg- 
asta œskuþráin hans enn lengra en að takmörkum þess út- 
\íkkaða sjóndeildarhrings. Af brúninni fyrir sunnan Nazaret 
sást suðr til fjalllendisins í Samaríu, en ekki lengra. En 
miklu lengra í þá átt stefndi hugrinn, — suðr fyrir Samaríu- 
hérað, inn í Júdeu, til höfuðborgarinnar, Jerúsalem, einkum á 
einn blett þar, til hins mikla helgidóms, musterisins. Að fá 
að komast þangað og sjá og heyra allt það dýrðlega, er þar 
myndi vera í vændum, það hlýtr að hafa verið stórkostlegt til- 
hlökkunarefni fyrir hið heilaga barn, Jesúm. Uppeldinu 
hafði verið hagað svo, að hann hlaut að hlakka sterklega til 
þeirrar stundar, er honum auðnaðist að koma á þann stað. 
Og hann vissi það víst, svo eða svo löngu fyrirfram, að svo 
framarlega sem óyfirstíganlegar hindranir ekki kœmi fyrir, 
myndi hann einmitt á þessu ári fá að vera með foreldrum sín- 
um, er þau ferðuðust til hinnar miklu, helgu þjóðhátíðar í 
Jerúsalem. þegar drengir voru orðnir tólf ára gamlir meðal 
Gyðinga í fornöld, þá voru þeir úr því kallaðir ,,synir lögmáls- 
ins“. það þýddi, að trúarleg ábyrgð kom þá yfir þá. Og 
var auðvitað til þess ætlazt, að uppeldi þeirra hefði að undan- 
förnu verið hagað svo, að þeim skildist sú ábyrgð. Svona 
stendr á því, að Jesús nú — í fyrsta sinni á æfinni frá því er 
hann var ómálga ungbarn — fær að heimsœkja Jerúsalem. 

þetta samsvarar þá nákvæmlega fermingunni í vorri 
kirkju. J)ví vitanlega er það tilætlan kirkjunnar með þeim 
göfuga helgisið, að ungmennin taki þá ineð eigin munni og 
fúsu, fagnanda hjarta upp á sig trúarlega og siðferðislega á- 
byrgð á lífi sínu. Jtau kristnast ekki þá, þótt einatt sé rang- 
lega svo að orði komizt hjá oss í daglegu tali. þau kristnuð- 
ust í skírninni. Jiá var þeim, meðan þau enn þá ekkert vissu 
af sér, veitt náðargjöf eilífs lífs. En með fermingunni lýsa 
þau sjálf opinberlega yfir j^ví, að J?au hafi þegið þá óumrœði- 



lega dýrmætu gjöf, og rita sig meö eigin hendi inn í kristinn 
söfnuö, upp á þaö, að eiga þar heima um tíma og eilífð. Al- 
veg eins má segja, að Jesús, þegar hann tólf ára gamall sótti 
páskahátíðina í Jerúsalem með foreldrum sínum, hafi sjálfr 
meö eigin hendi ritað sig inn í guðs barna söfnuð ísraelskirkj- 
unnar. þaö er tveim árum fyrr en á vanalegum fermingar- 
aldri eftir því, sem hjá oss tíðkast. En þess ber að gæta, að 
börn þroskast talsvert seinna hjá oss en í Gyðingalandi og öðr- 
um suðlægum löndum. — Börn kirkju vorrar ætti nú, meðan 
þau enn eru ófermd, að hugsa til fermingardagsins með sömu 
tilhlökkun, sömu heilögu trúarþránni, eins og auðsætt er að 
Jesús á barnsaldrinum hefir hugsað til ferðarinnar til Jerúsal- 
em, er hann væri orðinn tólf ára. 

Iðulega er svo litið á, að börnin í kirkju vorri sé eins og 
send út í heiminn með fermingunni. Og ekki er neitt á móti 
þeirri skoðan, ef kristna trúin að eins fær að ráða þar. Marg- 
ir unglingar verða á því skeiði æfi sinnar í bókstaflegum skiln- 
ingi að hverfa burt úr foreldra húsum og fara út í heiminn, til 
þess að vinna fyrir sér eða þá fyrir fátœkum foreldrum, hjá 
fólki, sem kallað er þeim vandalaust og marg-oft þeim með 
öllu ókunnugt. Og hinir unglingarnir allir stefna að sjálf- 
sögðu út í heiminn, þó að þeir ekki fyrr en svo eða svo löngu 
síðar hverfi burt frá foreldrum sínum. Slíkt liggr í hlutarins 
eðli. Mannlífslögmálið ráðanda heimtar það. Umheimr 
œskumannsins fer stœkkandi. Sjóndeildarhringrinn fœrist út 
— lengra og lengra út fyrir barnsaldrs-stöðvarnar. það þýðir 
sama sem för lengra og lengra út f heiminn. Og öllu er ó- 
hætt fyrir unglingunum á þeirri utanför, ef sama hugsanin 
ræðr hjá þeim eins og hjá Jesú tólf ára gömlum, þegar hann 
fór í fyrsta sinn út í heiminn. 

Ferðin er miðuð við Jerúsalem. Margt nýtt fær Jesús að 
sjá á þeirri leið. Náttúrufegrðin víða mikil og stórfelld og 
mannlífið á þeirri tíð mjög margbreytilegt. Og hefir vafalaust 
í því öllu verið mikill íögnuðr fyrir Jesúm, er hann sá það nú 
í fyrsta sinn. En aðal-hugsan hans hefir þó víst verið um 
það, er hann fengi að sjá í Jerúsalem. J)ví í augum þess 
barns, sem eins var upp alið og hann, hlaut þar að vera topp- 



punktr alls hins góöa, íagra og sanna í trúarlífi þjóðarinnar 
þar myndi allt þaö, sem hann aö undanförnu haföi veriö aö 
læra í heimilisskólanum í Nazaret, birtast í þess hæsta veldi. 
Sú von hans rættist líka blessunarlega. það verða stórkost- 
leg tímamót í œskusögu hans út af því, sem hann í þetta skifti 
sá og heyrði í musterinu í Jerúsalem. Trúarlíf hans fær út af 
því, sem hannn heyrði og sá á þeim helga staö, nýjan frá- 
bæran þroska. Hann sá lengra inn í andans heim eftir það, 
skýrari mynd af guði, fööur sínum á himnum, en áör, og hann 
sjálfr — barnið — eins og nær honum en nokkurn tíma fyrr. 
Hann varð svo hrifinn af þessari nýju opinberan í helgidóm- 
inum, að hann um stund gleymdi öllu nema guöi. 

Viölíka tímamót eiga aö verða í æfisögum unga fólksins 
hjá oss meö fermingunni. Fermingin á aö styöja að því, að 
trúarlíf ungmennanna fái í sig nýjan þroska, festist og lyftist 
upp í hærra veldi, þá einmitt á æfi þeirra, þegar eðlilegast er 
aö slík ummyndan komi fram, þá einmitt, þegar hugr þeirra 
fer aö stefna út í lífiö, þá einmitt, þegar þau taka til aö stara 
undrandi, milli vonar og ótta, út yfir fjöllin háu, hin andlegu 
fjöll, sem aöskilja œskustöövarnar og heiminn fyrir utan. 

J)aö verör ummyndan á öllum unglingum á því skeiöi æf- 
innar, bæði stúlkum og drengjum. Líkamslífiö ummyndast 
um það leyti, og sálarlífið líka aö stór-miklu leyti hjá öllum. 
Og sá ummyndunartími er mjög varhugaverör. þá einkum 
þarf úr guölegri átt lífi œskumannsins aö koma hjálp. þaö er 
svo undr hætt við, aö menn lendi í háska á þeim tímamótum. 
Lífsnauðsyn, að hin frelsandi blessan kristindómsins sé þá 
lögð yfir alia. Og þaö er nú einmitt það, sem kirkja vor vill 
gjöra með hinum hátíðlega helgisið — fermingunni. 

,,Hann, sem langaði' í átján ár 
upp yfir fjöllin háu, 
en veit honum er sá vegr of hár, 
verðr minni hvert líöanda’ ár. “ 

það vill svo til, að hér eru nefnd átján ár, —jafn-langr tími 
þeim, er Jesús beið á œskustöðvum sínum í Nazaret, hinum 
afskekkta staö uppi í Galíleu-fjöllum, eftir atburðinn, sem 
kom fyrir á Jerúsalemsför hans tólf ára aö aldri, þangað til 



24 


hann fyrir fullt og allt lagSi á staö út í heiminn til að fu 11 - 
nœgja hinni guölegu lífsköllun sinni. Hví beiö hann svo 
lengi ? Hvaö er hann að gjöra öll hin eftirfarandi átján 
ár ? Hann er enn — alla þessa löngu tíð —• aö þroskast, 
og eitt stórvægilegt atriöi í þeini þroska er í því fólgiö, aö 
hann er að læra æ betr og betr að auðmýkja sig, gjörast lítill, 
—,,verðr minni hvert líðanda ár. “—Hin guölega hjálp, sem 
kirkja vor vill veita ungmennunum með fermingunni, er nú 
frernr öllu ööru í því fólgin að kenna þeim þessa himnesku 
íþrótt: að lítillækka sig, auömýkja sig, \erða minni og minni 
frammi fyrir drottni og í eigin augum með hverju líðanda ári 
úr því. Og sú hjálp, sé hún að eins þegin, er ómetanleg. 
J)ví einmitt á þessum tímamótum, þegar börnin eru að hætta 
aö vera börn, er þeim svo undur hætt ivið að lenda út í alls- 
konar stórmennsku-hugsanir, verða sérgóð og upp með sér, 
þykjast ekki þurfa að standa undir neinni annarlegri stjórn, 
vilja vera sínir eigin herrar, telja alla vegi sér fœra, og œða 
dansandi út í opinn dauöann. 

Fermingin misheppnast svo hraparlega — finnst oss. Og 
sannarlega er það ekki tómt myrksýni. Sorglega margir ung- 
lingar, sem fermast láta, virðast ekki bera neitt úr býtum með 
fermingunni ; reynast ekki fastari í söfnuði sínum og kirkju á 
eftir, heldr þvert á móti lausari. Og sum ungmenni virðast 
beinlínis hafa verið útskrifuð úr kristninni með fermingunni. 
])á misheppnast fermingin í sannleika. Og þótt aö nokkru leyti 
megi hugga sig við þá von, aö sumir af þessu fráfallna fermda 
fólki átti sig síðar á æfinni og nái að nýju eignarhaldi á hjálp- 
ræði guös í Jesú Kristi, þá má þó ekki einblína á það. Margir 
þeirra, er falla frá eftir ferminguna, hverfa ekki aftr í skaut 
kirkjunnar. Latig-fiestir þeirra, er nú eru áhangendr vantrú- 
arinnar hjá oss íslendingum, voru eitt sinn fermdir. Og und- 
antekningarlaust voru þeir allir fermdir, sem fyrst voru hér 
með í þeirri ömurlegu hreyfing. það er talandi vottr þess, aö 
fermingin misheppnist meir en lítið í kirkju vorri. Vel og 
vandlega ætti menn því að hugsa um það mál, til þess, ef það 
væri unnt, aö finna orsakirnar til þessa sorglega óhapps og 
ráð til aö bœta úr því hér eftir, 



25 


Menn gæti vel aö því, sem stendr í hinni helgu sögu um 
Jesúm eftir atburöinn einstaklega á páskahátíöinni í Jerúsal- 
em : ,,Síöan fór hann með þeim til Nazaret og var þeim 

hlýðinn.-- Og Jesús þroskaðist að vizku og aldri og náð 

hjá guði og mönnum. “ })arna er sýnt, hvernig framganga 
hans og lífsstefna hafi verið eftir það. En líka óbeinlínis sýnt, 
hvernig afskifti þeirra Jósefs og Maríu af honum hafi verið 
eftir það. Hann var þeim hlýðinn eins og áðr, og þau önnuð- 
ust bæði líkamslíf hans og hið andlega líf hans eins og áðr. j)au 
önnuðust hann með sömu ástríku og trúuðu nákvæmninni eins 
og áðr. En það er það, sern sorglega margir foreldrar ekki 
hafa gjört við börnin sín eftir ferming þeirra. Væri þetta 
gjört, myndi tiltölulega mjög fáar fermingar hjá oss mis- 
heppnast í samanburði við það, sem verið hefir í liðinni líð. 

])að er lang-mest komið undir foreldrum og öðrum nán- 
um vandamönnum unglinganna, hvort vel eða illa fer fyrir 
þeim eftir ferminguna—í því, sem mest á ríðr, því, sem eitt 
er nauðsynlegt. ])að er heilög skylda foreldra að styðja að 
því—ekki að eins með áminningum og ávítum, og ekki fyrst 
og fremst með því, heldr umfram allt með framkomu sinni í 
verkinu, með dœmi sínu, samfara stöðugum fyrirbœnum til 
guðs—, að ungmennin eftir hin miklu tímamót ummyndunar- 
innar á æfi þeirra varðveiti barnatrúna sína kristnu og styrkist 
í henni meir og meir. En auðvitað þarf þessi mest verði 
þáttr í barna-uppeldinu að byrja löngu löngu áðr, — byrja svo 
snemma, að segja megi með sönnu, að börnin drekki inn í sig 
kristindóminn með móðurmjólkinni. 

Hafi allir þetta hugfast. Áræði enginn að vona, að ferm- 
ingin heppnist hjá oss, ef hið trúarlega uppeldi barnanna er 
í algjöru ólagi. Slík von er syndsamleg ofdirfska. 

Sú von aftr á móti um blessunarríka framtíð barnanna, 
sem byggð er á samskonar uppeldi þeim til handa og frelsar- 
anum veittist í Nazaret, hún skal aldrei reynast tál. 





Biblíufrœðin uýja. 

Eftir séra Björn B. Jónsson. 

II. INNBLÁSTRS-KENNINGIN. 

(Framhald.) 

Hva 5 á annars að gjöra viö náSarmeðala-kenninguna, 
þegar búiS er aS hafna kenningunni um innblástr og óskeikul- 
leik biblíunnar ? Á þá aS hætta aS telja guSs orS (ásamt 
sakramentunum) náðarmeSal ? ESa hvaSa guSs orS er þaS 
þá, sem er náöarmeöal ? Hver á aö fmna þaö í biblíunni og 
segja til um þaS ? 

Sé biblían full af villum og skeikul, þá hefir hver maör 
leyfi til aö trúa hverju sem hann vill um þaö, hvaö guS hafi 
opinberaS. Einn strikar þá út þaS, sem sérstaklega kemr í 
bága viö hugboS hans ; annar strikar út þaö, sem hann ekki 
vill trúa (þ/í þaS er }'mislegt í guSs oröi, sem syndugr maSr 
helzt ekki vill þurfa aS trúa). En er ekki augsýnilegt, hvar 
þetta loks lendir ? þaö lendir í tómu trúleysi. Ef ekki er 
vissa fyrir því, aö guös vilji sé lagör fyrir mann áreiöanlega 
og villulaust (innblástrs-kenningin), þá þarf maör fyrir engu 
aö beygja sig. Skapi ekki náSarmeöaliö trúarmeSvitundina, 
þá er hún til lítils nýt. En náöarmeöal getr naumast veriS í 
sjálfu sér gallaö og skemmt. þess vegna held eg því enn þá 
fram, aö þessi kenning um skeikulleik guös orös og ófullkom- 
inn innblástr sé háskaleg fyrir trú rnanna, þegar fariö er aö 
safna ávöxtum hennar. 

Séra Jón Helgason furöar stórlega á því, aö eg neita öll- 
um stigum í innblæstri ritningarinnar. Mig furöar aftr á móti 
á því, hversu hraparlega sá mikilsvirti guSfrœöingr hefir mis- 
skiliö þetta atriöi. Honum hefir sannarlega ekki veriö ljóst, 
hvaöa merking þeir leggja í þá hugsan, sem einmitt halda 
fram mismunandi stigum innblástrsins. Annars hefSi hann 
ekki korniö meö þá röksemdaleiöslu, sem hann kemr meö út 
af því atriöi. 

þegar menn gæta þess, hvaö innblástrinn er, nefnil. þaö, 
aö guS aöstoSaði höfundana svo, aö þeir ekki sögöu skakkt frá, 
ekki fóru rangt meS, þá skil eg ekki, hvernig um nokkur stig 
getr veriö aö rœöa. Hér er aS eins um ,,annaöhvort-ellegar“ 
aö roeöa. Höfundarnir annaöhvort sögöu rétt frá, ellegar 



ekki rétt frá, fóru annaöhvort rétt meö eöa ekki rétt með. —■ 
Tökum dœmi. Eg segi t. a. m.: ,,Kólúmbus fann Ameríku. “ 
Allir vita, að það er satt. Eg segi líka : ,, íslendingadagr var 
haldinn í Winnipeg. “ þaö er sömuleiðis satt. Eg fer rétt 
með þetta hvorttveggja. þessar tvær frásögur mínar hafa 
það sameiginlegt, að eg segi rétt frá í báðum tilfellunum; á 
því er enginn munr, engin stigbreyting. Vitanlega er það nú 
miklu meiri viðburðr í mannkynssögunni, að Kólúmbus fann 
Ameríku, heldr en það, að íslendingadagr var haldinn í Win- 
nipeg ; en það er hvorttveggja jafn-satt. þannig er auðvitað 
mikill munr á viðburðunum og lærdómunum, sem frá er skýrt 
í heilagri ritning. það veit hver heilvita maðr. En fyrir 
það getr verið jafn-satt og rétt sagt frá þeim öllum. Og að 
því leyti getr þá ritningin öll verið jafn-innblásin, því inn- 
blástrinn er einmitt fólginn í þeim hœftleika, sem guð gaf 
biblíuhöfundunum til að skýra rétt frá öllu, segja allt eins og 
var. A þessu vona eg þó að hr. prestaskólakennarinn átti 
sig og sjái þá um leið, að stóru orðin, sem hann talar í þessu 
sambandi, hafa verið nokkuð fljóthugsuð. 

Mér finnst ekki svo örðugt að trúa því, sem höfundar 
biblíunnar segja um sjálfa sig, að þeir hafi verið innblásnir, þá 
er þeir rituðu. Ekki heldr finnst mér ervitt að trúa því, að 
þeir allÍ 7 ' hafi verið það og öll biblían sé það. En hitt er örð- 
ugt fyrir mannsandann, að gjöra sér grein fyrir því, hvernig 
guðs andi varð mannsandanum samverkandi í þessu verki. það 
er einn af leyndardómum kristindómsins, hvernig heilagr 
andi fer að starfa í sálu mannsins. 

Gömlu 17. aldar guðfrœðingarnir kenndu, að innblástrinn 
hefði verið mönnunum algjörlega ósjálfráðr (mechanical). 
þeir álitu, að mennirnir, sem bœkr ritningarinnar sömdu, hafi 
algjörlega misst sjálfstœði sitt, meðan á því stóð, eiginlega 
hætt að vera menn, en orðið eins og dauðir hlutir, andlaus 
verkfœri, ekkert hugsað, ekki haft neinn vilja, verið rétt eins 
og lúðr, sem blásið er í, ekki meir riðnir við hugsanirnar 
heldr en penninn hjá þeim, sem skrifar ; hugsanirnar hafi 
verið gefnar þeim um leið og þeir skrifuðu, og svo hafi þeir 
ritað í nokkurskonar leiðslu eins og andinn bauð þeim hvert 



28 


orö, hvern staf, hvern punkt. í þessari kenning eldri guö- 
frœöinganna gætti mannsins alls ekkert ,ogað því leyti er hún 
mest frábrugðin því, hvernig menn nú hugsa sér innblástrinn. 

Nú er víðast í lútersku kirkjunni kennt, aö það sé síðr en 
svo, aö höfundarnir hafi misst manneðli sitt, heldr haldi hver 
höfundr algjörlega persónulegum eiginleikuin sínum og sér- 
kennum; andi og hugsunarháttr hvers höfundar haldi sér. En 
svo er kennt, að guðs andi hafi svo leiðbeint anda mannanna, 
aö þeir fóru ekki rangt með nokkurn hlut, heldr skýröu rétt 
frá öllu, svo sannleikr guðs opinberana og saga þeirra varð- 
veittist sönn og væri lögð fyrir komandi kynslóðir áreiðanleg 
og óyggjandi. þessu trúum vér, en þetta skiljutn vér ekki. 
Ekkert fremr geturn vér skilið þetta sérstaka starf heilags 
anda, heldr en vér skiljum náðarverk hans yfirleitt, ekkert 
fremr en vér skiljum,-hvernig heilagr andi fer að upplýsa sálir 
kristinna manna almennt. Ekki má samt blanda saman upp- 
lýsing og innblæstri. það eru tvö sérstök kraftaverk. 

Annars skal eg nú gefa tveimr öðrum mönnum orðið urn 
þetta mál, mönnum, sem eg veit að allir, er til þekkja, bera hina 
mestu virðing fyrir, því það eru tveir einhverjir mestu guð- 
frœðingar kirkju vorrar í Vestrheimi. það eru forstöðumenn 
tveggja helztu prestaskóla lútersku kirkjunnar hér í landi; og 
get eg til, að mörgum þyki fróðlegt að bera álit þeirra saman 
við skoðanir prestaskólakennarans í Reykjavík. Annar þessara 
manna er dr. H. E. Jacobs , forstöðumaðr prestaskólans í 
Philadelphia, en hinn er. dr. R. F. Weidner , forstöðumaðr 
prestaskólans í Chicago. Af því eg vissí, hve mikla virðing 
menn bera fyrir þessum mönnum, ritaði eg þeim bréf og bað 
þá í fám orðum að segja mér, hvað þeir kenni um innblástr 
heilagrar ritningar í skólum sínum. 

Dr. Jacobs svarar þessu : 

,,Vér höldum fram því, sem Philippi kallar verbo-dyn- 
amic kenninguna, nefnil., að heilög ritning sé villulaus og ó- 
skeikul frásaga um opinberan gaðs, og sé það vegna guðlegs 
innblástrs, þ. e.: þeirra áhrifa heilags anda á höfundana, sem 
ekki að eins varðveitti þá frá öllum villum, heldr líka réð með- 
ferð efnisins og þá um leið orðavalinu, án þess þó að raska 



29 


persónuleik höfundanna. Samsvarandi þessari kenning er 
kenningin um persónu Krists, ]?ar sem manneöliö er ekki upp- 
svelgt né að engu gjört af guðdómseðlinu, heldr gagntekið af 
því. Takmörkun manneðlisins í Kristi samsvarar taktnörkun- 
um hinna innblásnu höfunda, en aftr á móti samsvarar veg- 
semd þessa eðlis hans yfirburðum ritningarinnar yfir allar aðrar 
bœkr. “—Hér má líka minna á það, sem dr. Jacobs segir í rit- 
gjörð sinni í þessa árs Lnthcran Church Almanac: ,,Heilög 
ritning inniheldr ekki að eins guðs orð, heldr cr guðs óskeikult 
orð, eina mælisnúran á alla kennara og kenningar, og fyrir 
meðferðina á henni verðr hver maðr um síðir að standa reikn- 
ingsskap. ‘ ‘ 

Dr. Weidner ritar þetta : 

.,Vér kennum fullkominn (plenary) innblástr biblíunnar 
og höldum þeirri kenning fram í skóla vorum. Vér trúum þvf 
og kennum það, að öll biblían sé guðs orð, að í hverjum parti 
biblíunnar sé óyggjandi sannleikr og guðlegt vald. Vér kenn- 
um, að alls ekkert sé í ritningunni, sem ekki er innblásið ; að 
htnum helgu höfundum hafi verið svo leiðbeint af heilöguin 
anda, að þeir hafi verið varðveittir frá öllum villum, bæði að 
því er snertir viðburði og kenningar. “ Um eðli innblástrsins 
segir dr. Weidner meðal annars : ,,Hinir eldri guðfrœðingar 
vorir héldu fram því, sein kallað hefir verið mcchanical kenn- 
ingin ; vér aftr á móti höldum fram því, sem nefnt er dynamic 
kenning; og samkvæmt henni héldu höfundarnir öllum per- 
sónulegum eigirtleikum sínum og náttúrlegu starfi anda síns. 

-Biblían er sannarlega guðleg og sannarlega mannleg. 

Innblástrinn gjörði ekki að engu sjálfstœði mannsandans. 
þrátt fyrir það, að biblían er mannaverk, er hún eigi að síðr 
guðleg ; og þrátt fyrir það, að biblían er guðs verk, er hún 
eigi að síðr mannleg. Guðlegr kraftr og mannlegr kraftr 
mynda hér til satnans guðmannlega bók. Hversu óskiljan- 
leg sem þessi sameining hins guðlega og mannlega í ritning- 
unni er, höfum vér þó eðli Krists til samanburðar. Kristr var 
sannr guð og sannr maðr. Svo er og biblían sannarlega guð- 
leg og sannarlega mannleg. Kenningin um holdtekjuna og 
kenningin um innblástrinn eru hvor annarri til uppfyllingar. 
Hvorttveggja er yfiruáttúrlegt. Ef kenningin um holdtekj- 



3 ° 


una er sönn, þá er kenningin unr innblástrinn nauðsynleg, 
svo rétt sé sagt frá hinum sáluhjálplega sannleika. þessar 
tvær miklu kenningar veröa aldrei abskildar. Ef biblían er 
ekki innblásin, þá höfum vér enga vissu fyrir því, aö oss sé 
rétt sagt frá holdtekjunni og endrlausninni. “ 

Eg gæti komið hér með vitnisburð óteljandi hinna mestu 
og lærðustu manna kirkjunnar til staðfestingar kenningunni 
um fullkominn innblástr biblíunnar. Á borðinu hjá mér 
liggr t. d. bók, sem heitir The Inerrant Bible (Hin óskeikula 
biblía), og er þar safnað saman orðum fjölda margra aðal- 
leiðtoga kirkjunnar, er allir hafa það fyrir satt, að öll biblían 
sé innblásin og óskeikul. Meðal þeirra eru prófessorarnir 
Hodge, Green, Patton, Snrith og Shedd hér í landi ; dr. Car- 
son í írlandi, Robertt Haldane í Skotlandi, Ryle biskup í Eng- 
landi, Rohnart í þýzkalandi, hinn mikli biblíufrœðingr Tre- 
gelles, og ótal íleiri. —En, ef til vill, ætti nú þessir menn 
,,helzt aldrei að taka sér bók í hönd. “ 

Að endingu skal eg minna á, hverju vér allir játum, sem 
stöndum í ,,Hinu ev. lút. kirkjufélagi íslendinga í Vestr- 
heimi“, samkvæmt 3. grein grundvallarlaganna : 

, .Kirkjufélagið trúir því, að heilög ritning, það er : hinar 
kanonisku bœkr gamla og nýja testamentisins, sé guðs opin- 
beraða orð, og hin eina sanna og áreiSanlega regla fyrir trú 
manna, kenning og lífi. “ 

Meðan skoðan mín á ritningunni er samhljóða trúarjátn- 
ing kirkju minnar og grundvallarlögum kirkjufélags míns, og 
meðan henni er haldið fram af þeim guðfrœðingum, sem eg 
lang-mest virði, tel eg það engan ,,ábyrgðarhluta“ fyrir mig 
að framfylgja henni. Hitt myndi eg skoða stóran ábyrgðar- 
hluta fyrir guði, að kasta svo og svo rniklu af heilagri ritning 
útbyrðis. það held eg sé mikill ábyrgðarhluti fyrir ,,kristinn 
(prestaskóla-)kennara og prest“. 


Dalarósir. 

I skáldsögu þeirri, er nefnist The Sky Pilot eftir Ralph 
Connor (þ. e.: Daniel Gordon, presbyteríanskan prest, skozk- 
an að uppruna, hér í Winnipeg), er lýst mannlífinu og náttúr- 
unni vestr í Alberta, hérna megin við Klettafjöll. Bókin sýn- 
ir, hvernig kristindóminum er rudd braut inn í það mannfé- 
lag, og er prýðilega rituð. þar segir meðal annars frá ungri 
stúlku, sem út af nýáföllnum sárum og óviðeiganlegum mót- 
Jætiskrossi hneykslaðist á guði og var á leiðinni með að hata 



hann. En boðberi fagnaSarerindisins um Jesúm Krist segir 
henni dœmisögu eina, sem kom henni til aö átta sig á leynd- 
armáli sársaukans í mannlegu lífi og kristindómsins. J)ess 
skal getiö, aö rétt hjá kofanum, þar sem stúlkan átti heima, 
var ,,preríu“-dalr einn meö ákaflega auöugu jurtalífi og skín- 
andi náttúrufegrö, og þar var hennar paradís. En dœmisag- 
an hljóöar svo : 

Upphaflega voru engin daladrög, lœkjargil eða gjár til,— 
ekkert nema takmarkalaus, rennslétt grund—prerían. Einn 
dag gekk herra preríunnar út þangaö, á sléttuna, þar sem aö 
eins óx gras, og spurði preríuna : ,,Hvar eru blómin þín?“ 
Prerían svaraði: ,, Eg á ekkert blómstrfrœ. “ þá talaöi hann 
til fuglanna, og þeir flugu burt með allskonar blómstrfrœ og 
stráðu því út hvervetna. Og innan skamrns tóku blómin að 
spretta fram: crocus, rósir, vísundajurtir, gulir krákufœtr, 
sólarblóm, rauðar liljur—allt sumarið út. Herrann kom og var 
ánœgðr. En þó saknaði hann þeirra blóma, sem honum þótti 
allra vænzt um. Og hann sagöi við preríuna : ,,Hvar eru 
blóm þau, er clematis og columbinus nefnast, fjólurnar inn- 
dælu og anemonurnar, burknarnir og blómrunnarnir?“ Og 
hann talaði aftr til fuglanna, og þeir fóru á stað með frœ þess- 
ara blóma og stráðu því alls staðar út. Samt fann herrann 
ekki blóm þau, sem honum þótti vænzt um, þegar hann kom 
enn. ,,Hvar eru þau, blómin mín inndælustu?" spuröi hann. 
En prerían svaraði döpr : ,,Ó, herra ! Eg get ekki haldið 

þeim blómum hjá mér, því að vindarnir næða kuldalega og 
sólin kemr hart við brjóst mitt, svo blómin visna og fljúga 
búrt. “ þá talaöi herrann til eldingarinnar, og með einu 
snörpu slagi klauf hún preríuna allt í hjartastað. Og prerían 
nötraði og skalf af angist ; og lengi mátti heyra sárt kvein, er 
lagði út frá hinu svarta, tindótta holundarsári hennar. En 
svo kom dálítill lœkr, sem varö að á — Álftá—, streymandi 
með vatn gegn um gilið, og með því vatni stór-mikið af svartri 
gróðrarmold úr árbökkunuin. Og enn að nýju komu fugl- 
arnir með frœ og stráöu því um allt giliö. Tíminn leiö. Og 
smásaman huldust hinir ósléttu klettar mjúkum mosa og villi- 
vínviðar-tágum; og hver gilkrókr varð alsettr blómjurtunum 
fögru clematis og columbinus; og álmtrén lyftu hinum stór- 
vöxnu toppum sínum hátt upp í sólarljósið; og hið neðra við 
fœtr þeirra stóðu sedrustrén og balsamtrén í þéttum þyrping- 
um; og allsstaðar spratt fjólan og anemonan og meyjarhárið 
og blómstraði; — þangað til meistarinn gat haft gilið fyrir 
helgireit til þess að njóta hvíldar, friðar og fagnaðar. 



32 


Hún þagöi stundarkorn stúlkan litla raunamœdda eftir 
aö saga þessi var á enda. En tók svo til máls og sagði. , ,Já, 
eg veit J>aö; — blómin í gilinu eru bezt allra, lang-bezt.—Eii 
hvað merkir dœmisagan?“—Hún fékk þetta svar, sem henni 
var lesið upp úr nýja testamentinu (Gal. 5, 22): ,,‘Avextir 

andans—blóm andans—eru kærleiki, gleöi, friör, langlundar- 
geö, góðlyndi, góðvild, tru, hógværö, bindindi. Og sum af 
bessum blómum vaxa hvergi nema í dalnurn. “ ,,Hvereru 
baublóm, sem að eins vaxa þar?“—„Góölyndi, hógværð, 
bindindi (með öörum orðum: þaö, að hafa stjórn á sjálfum 

s ér). “_,,í dalnum mínum eru að eins klettar og klungr“ 

sagði stúlkan raunamœdd og með skjálfandi rödd. ,,Á sínum 
tímum verðr >ar blómum þakiö, mín góöa! “—var svariö. , ,Og 

hann_drottinn — mun finna þau, og líka viö munurn fá aö 

sjá þau. “ 

* * 

•X* 

Kristnir menn! pér skiljið allir þetta líkingarmál og 
samtaliö út af því, er þér hugsið um píslarskelfingar þær, er 
frelsarinn varð aö ganga í gegn um áðr en hann væri upp haf- 
inn til dýrðar sinnar, — og það, að )?egar drottinn sendir yði 
raunir, sárar, þungar, frá sjónarmiði náttúrlegra tilfinninga 
yðar með öllu óbærilegar, þá er það að tilætlan hans til þess, 
aö á yðr fái rætzt þessi orð í einum fögrum jólasálmi vorum : 
,,rósir í dölunum spretta. “ 


Séva Friörik J. Bergmann fór í vetr í vikunni milli jöla og nýárs . 
austr til Batt'e Creek í Michigan-jíki, eins og áör hefir venð um getid 1 
Sam “, og dvaldi þar á Phe'p’s Sanatomun ser til heilsubótar þangað 
tii i miðjum Febrúar. Eftir það ferðaðist liann til Plnladelplua ,, * 

York Washington og Chie igo. Var hann her um þil emn mánuð v 
])ví feröalagi. Kom heim t ! sín að Garöar 10. Marz. I vikunni eftn 
náska brá hann sér snöggvast hingað norðr til Wmmpeg og vai hei 
Jneð skólanefndarmönnum ísl.mzka kbkjufélagsins á fundi, er þeir hof u 
með sér 10. og 11. þessa mánaðar HeiIsubótar-tilraunm virðist hfess 
unarlega hafa heppnazt. og er drottni þar fynr mikið að þakka Utlit 
lians Vjer þess þó enn ljós merki, hve nærn honum heiir sjukdómnnn 
gengið Hann þjónar nú prestakalli smu ems og áðr. Vonanda og 
óskanda, að kraftar hans styrkist enn mei r smas aman._ 

EIMREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
íeiizku Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o . fi._. 

ÍSAFOLD“, ’.ang-mesta blaöiö á Íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar 
í Ameriku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave.,_ Wmnipeg, er utsolumaör 

VERDI LfóS !“— hiö kirkjutega mánaöarrit |.eirra séra Jóns Ilelgasonar 
og IIaralds Níelssonar í Reykjavik - til sölu í bokaverzlan Halldors S. Bardal 

í V Vinnipeg og kostar 6o cts. ______ 

PRENTSMIDJA LÖGBEROS, — WINNIPEG. 



